LLOFRUDDIAETH OFNADWY. 


YN BORTH. 


Y TREHIADT O" DORGERYD. 


Caflawnwyd un o'r llofruddiaethau mwyaf ysgeler nos Iau : 


Medi 20fed, 1894, ar berson Mrs. Mary Davies, yn Borth, ge, 
Aberystwyth. Morwr oedd ei gwr, ac y mae wedi b»d oddi 
cartref am yn agos i flwyddyn. Yr cedd hi yn byw mewn tŷ 
wrth ei hunan, a gwnaeth ryw gymaint o waith gwnio. Gan na 
welwyd hi dydd Gwener, agorwyd y drws gan gymydogion 
cyfagos, a chafwyd hi yn ei gwis5 nos yn farw ar y gwely. Ym- 
chwiliad meddygol a ddangosodd iddi gael ei thagu, a dodwyd yr 
heddgeidwad ar waith, yn fuan cafwyd fod peth arian a nodau 
yn eisieu o'r tŷ, a chafwyd fod rhywun wedi bod yn eu newid 
yn y Banc yn. Aberystwyth. Cafwyd allan mae Thomas 
Richards, morwr, Sandon Villa, Borth, oedd hwnw, âi fod. yn 
frawd-yn-nghyfraith i'r ddynes anffodus. Buwyd yn holi ei 
hanes ar hyd y wlad yn drwyadl iawn, nes cael ei ol yn Llanelli, 
ac oddi yno dilynwyd ef i Gastellnedd. Yno, yn y Falcon ínn, 
Oid Market Street, am ddeg o'r gloch nos Fawrth, pump 
diwrnod ar ol y llofruddiaeth, llwyddodd yr heddgeidwad gael 
gafaelarno. Awd ag ef yn oli Aberystwyth, a thra yn y tren 
yn myned yno, cyffesiodd i'r swyddogion ei fod yn euog o ladrata 
yr arian, er, fel y dywedai, na wyddau fod Mrs. Davies wedi 
marw. Dywed iddo wneyd ei ffordd i mewn trwy y ffenestr, a 


_thra yn edrych am arian, i Mrs. Davies ddihuno, a dechreu 


gwaeddi, Er mwyn ei chadw yn dawel gwasgodd y glustog am 
ei phen, ond nid oedd am ei lladd. Cafwyd modrwy priodas 
Mrs, Davies yn ei feddiant. Dydd Sadwrn, Tachwedd 10fed, 
cymerodd y prawf le yn nghref Caerfyrddin o flaen y Barnwr 
Lawrence. Cafwyd tystiolaeth gan amryw dystion, a phroiwyd 
yn ddamheu, ma euog oedd. Richards. Dychwelodd yr heith: 
wyr mewn oddeutu awr, pan gawsant y carcharor yn euog o 
Llofruddiaeth Wirfoddol, Gwisgwyd ycap du gan y Barnwr, 
a chafodd Thomas Richards ei dedfrydu i gael ei grogi, 


' Dydd y prawf o'r diwedd wawriodd, 
.. Yn mis Tachwedd, ddegfed dydd, 
'Pryd y cafodd Thomas Richards 

Ateb am ei weithred prudd ; 
"Yu Llys Sirol Tref Caerfyrddin 
Bu y Barnwr ar ei 8edd, _ 
Tra bu'r llys yn llawn o tobl, 
Difrifoldeb ar bob gwedd. 


í 


whe 








2 


Yn y boz fe ddodwyd Thomas, 
D'wedodd mâe “'Dieuog” oedd, 
Bowen Rowlands, dros y goron, 
Wnaeth y stori hyll yn g'oedd ; 
Adrodd wnaeth y chweril gododd 
Rhwng y llofrudd a'r wraig dlawd, 
Ac fel daeth pob peth yn amlwg 
Fel trwy weithrediadau Hawd. 
Wedi hwylio ar y cefnfor 
Daeth i Abertawe fad, 
Ac fe deithiodd i'w gartrefle 
Fr mwyn gwneyd ei erchyll frad ; 
Yn nawelwch mawr y cyfnos 
_. Aeth drwy y ffenestr mewn i'r tŷ, 
Tra yn chwilio'r lle am arian 
O'i chwsg yn awr dihunwyd hi. 
Mis. Davies wnaeth croch-floeddio, | 
Mewn fawr ofn, nes eeth y dyn 
Fyny ati, a chyda'r clustog 
Tagodd hi drwy ymdrech blin ; 
Tawel eto oedd yr aned, 
Yn ei feddiant oedd yr aur, 
Allan aeth i'r heol yn ddirgel, 
Tra yr haul ymgoda'n glaer. 
Ceisiodd ffoi rhag llaw y gyfraith, 
Cerddodd lawr i Gastelluedd, 
Ond cydwybod drwp; anesmwyth 
Feiddiodd roddi iddo hedd ; 
in ryw dafarn daethpwyd iddo, 
Gan heddgeidwad ar ei ol, 
Ac fe ddygwyd ef i'r carchar, 
Lle cyílesiodd ei waith ffol. 
Weds holi am ryw dystion] 
_ Rhoddwyd ddedfryd “ Euog yw,” 
Gwisgwyd cap du gan y Barnwr, 
* JRhwn a draethodd eiriau byw:— 
“' Ewch yn ol i'ch carchar tywyll, 
Gwna dy hedd â'r Uchel Dduw, 
Cyn y cewch eich sydyn hyrddio 
Maes o wyddfod dynolryw, 





THE MURDER AT BORTH. 


THE TRIAL. THE VERDICT. 
Prisoner to be hanged. 


One of the most cruel murders. was committed on Thursday 
night, Sept. 20th, 1894, upon Mrs. Davies at Borth, near Aber- 
ystwyth, Her husband was a sailor, and had been from home 
nearly a year. Shelivedin a house by herself, and did a little 
sewing work. As she was not seen on Friday, some neighbours 
opened the doors, and found her in her night clothes on the 
bed, dead. Medical examination shewed that she had been 
smothered, and the police were put to work. Soon it was found 
that money and notes were missing from the house, and it was 
found that somebody had been trying to change them at a Bank 
at Aberystwyth, This person was found to be Thomas 
Richards, seaman, Sandon Villa, Borth, who is a brother-in-law 
to the unfortunate woman. His movements all over the 
country ‘were carefully searched for until traces of him were 
found at Lianelly, and from there he was traced to Neath. 
‘Uhere, at the Falcon Inn, Old Market Street, at.9 o'clock on 
Tuesday ‘night, at 10/o'clock, five days after the murder, the 
police succeeded in laying their handsupon him. Ie was taken 
to Aberystwyth, and whilst in the train proceeding there, he, 
confessed to the officers that he was guilty of stealing the money, 
although, as he said, he did not know that Mrs. Davies was dead 
He said he had made his way through a window, and whilst 
looking for money, Mrs, Davies was aroused and commenced to 
scream. In order to keép her quiet he pressed her head with a 
pillow, but did not, intend to kill her, Mrs. Davies’s wedding 
ring was found in his possession. On Saturday, November 10th, 
the trial tock place at Carmarthen before Judge Lawrence. 
Evidence was given by many witnesses, and it was proved 
beyond doubt that Richards was guilty of Wilfnl Murder. 
The Judge put on the black cap and sentenced Thomas Richards 
to be hanged. 


On the tenth day of November 
Came the day of trial true 
When the accused man Thomas Richards 
_ Did for justice have to sue. 
At the Guildhall of Carmarthen 
Did the trial then take place, 
There the Judge sat, grave and serious, 
While gloom lay on each man's face. 











4 


In the box the prisoner waited i¥ 
And “' Not Guilty ”’ did he plead, 
Bowen Rowlands he unfolded 
All about the cruel deed ; 
Ho told of the quarrel rising 
'Twixt the dead, and prisoner hear, 
And how link to link succeeded 
Proving guilt so plain and clear 


How his ship had come to Swansea, 
After sailing far away, 
And with hate his bosom swelling ie 
To his home he weat that day ; Ŵr 
In the dark and silent midnight 
Through the window crept he in, 
Searchiag round for gold and silver 
Till the woman waked within. 


Mrs. Davies loudly shouted w 
Frightened sore, until the man, 
Ran upstairs, and with a pillow 
Smothered her with his strong hand ; 
Quiet now was this poor dwelling 
He had got his sought-for gold, 
Down the stairs he marched in triumph 
Ad into the road so bold. 


Then he sought to flee from justice, 
Down to Neath he made his wy 
Lut his guilty conscience ever 
| Pricked him sore by night and day; 
Tn a tavern, policemen found him, 
Who had long been on his track ‘ 
And by train to Aberystwyth 
Soon they safely brought him back. 


After many men had spoken 

— Came the verdict ‘‘ Guilty he,” 

Then the Judge the black cap put on; j 
And this doom he did decree: — A 

“ Go back to thy cell so gloomy ; 

| Make thy poace with him on high, 
Forjthe Law has found thee Guilty 
And hy hanging must thou die.” 


ea a 


